
(A\ <?rj) v-jI&jIUap j, j£sJ> yjJi J 

ANG TATLONG USOOL 
AT ANG MGA KATIBAYAN NITO 

Ni Shaykhul-Islam Muhammad bin ‘Abdul-Wahhaab 
(kaawaan siya ni Allah) 


Ipinaliwonag ni 

Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim 4ii' 

Imam at Khateeb ng Masjid ArrNabawi 


So kanyang aklot na 

Tayseerul Wusool Ila Sharhi Thalaathatil Usool 


Isinalin sa Wikang Filipino ni 

Abu Muwahhid Lut Gilman 


MODULE 5 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA MODULE 5 Page 1 


Ikatlo, ang sinomang sumunod sa Sugo at binukod-tangi si Allah sa pagsamba ay hindi ipinahihintulot sa kanya ang 
pakikipag muwaalaat (pakikipagkaibigan, pagkampi/pagkiling pakiki-alyansa) sa sinomang sumasalungat kay Allah at 
sa Kanyang Sugo, kahit pa ito ay pinakamalapit na kamag-anak. At ang katibayan ay ang Kanyang sinabi 

"Ikaw ay hindi makatatagpo ng mga taong sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa Huling Araw, na nagmamahal 
sa mga sumasalungat kay Allah at sa Kanyang Sugo, sila man ay kanilang mga ama, o kanilang mga anak, o kanilang 
mga kapatid, o kanilang mga kamag-anak. 


Ang ikatlong paksa na nais ipaunawa ng may-akda sa mambabasa ay tungkol sa al-Walaa'u wal-Baraa'. Obligado 
sa bawat isa ang pagkatuto nito, maunawaan ng tama, paniwalaan, panindigan at isabuhay. Ang sinomang sumunod sa 
Sugo sa kanyang iniutos at ipinaiwas at binukod-tangi si Allah sa pagsamba na para niyang sinasabing "Ikaw na 
nagbubukod-tangi kay Allah sa pagsamba at nag-aangkin ng pagsunod sa Sugo, isabuhay mo ang dakilang paksa na ito" 
na hindi ipinahihihintulot sa kanya ang pakikipag muwaalaat o pagmamahal sa sinomang sumasalungat o lumalaban 
kay Allah at sa Kanyang Sugo, bagkus ay obligado sa kanyang kamuhian sila at mawalan ng ugnayan sa kanila. Kahit pa 
itong mga taong lumalaban kay Allah at sa Kanyang sugo ay pinakamalapit na kamag-anak, kahit pa siya ay iyong 
magulang, anak, o kapatid. Si Allah ang pumutol sa ugnayan at pagmamahalan ng mananampalataya at hindi 
mananampalataya dahil ang tunay na ugnayan ay ang ugnayan ng pananampalataya at hindi ng pamilya. Kaya't ang 
isang muslim kahit pa napakalayo ng kanyang tirahan, siya ay kapatid mo alang-alang kay Allah at ang kaafir (hindi 
mananampalataya) kahit pa kapatid mo sa dugo, siya ay kalaban mo sa pananampalataya. 

At ang katibayan na hindi pinahihintulot na magmahal sa mga taong lumalaban kay Allah at sa Kanyang Sugo ay 
ang Kanyang sinabi, "Ikaw ay hindi makatatagpo 0 Muhammad ng mga taong sumasamplataya kay Allah ng 
totoo/tapat at naniniwala sa Huling Araw na pinaghandaan ni Allah ng gantimpala at kaparusahan na nagmamahal, 
nakikipagkaibigan, kumakampi, kumikiling, o nakikipag-alyansa sa mga sumasalungat kay Allah at sa Kanyang Sugo sa 
pamamagitan ng pagtakwil/pagtanggi sa pananampalataya at paglabag sa kanilang utos. Dahil hindi maaaring magsama 
ang pagmamahal kay Allah sa Kanyang Sugo at pagmamahal sa mga taong sumasalungat sa kanila. Hindi magiging 
mananampalataya kay Allah at sa Huling araw ang isang alipin hanggang sa isabuhay na niya ang ipinag-uutos ng 
kanyang pananampalataya, kalakip nito ang mahalin ang sinomang nagpapatupad ng pananampalataya at sa kanila 
makipagmi/woo/oot pagkatapos ay kamuhian ang nagtatakwil nito at ituring siyang kaaway. Sila man ay kanilang mga 
ama o mga magulang na pinagmulan, o kanilang mga anak na kanilang isinilang at pinalaki, o kanilang mga kapatid sa 
dugo , o kanilang mga kamag-anak, kalahi o katribo. 


Isinulat ni Allah ang totoong pananampalataya sa kanilang mga puso at pinatatag at tinulungan sila (sa pamamagitan) 
ng lakas (mga katibayan, liwanag at tunay na patnubay) mula sa Kanya. Sila ay papapasukin niya sa mga hardin (ng 
Paraiso) na sa ilalaim nito ay may mga ilog na dumadaloy upang manirahan dito magpakailanman. Si Allah ay lubos na 
nalulugod sa kanila at sila rin ay nasisiyahan sa Kanya. Sila ang pangkat ni Allah, hindi ba't tunay na ang pangkat ni 
Allah ang matagumpay?" 

Isinulat ni Allah ang totoong pananampalataya, na pinatatag Niya sa kanila ang ganap na pananampalataya na 
walang halong pagdududa o pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, sa kanilang nagpatotoo sa pagmamahal at 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA 


MODULE 5 


Page 2 


pagkamuhi alang-alang kay Allah at pinatibay/pinatatag sila ng lakas mula sa Kanya. Napalalakas ang paninindigan ng 
bawat muslim sa pamamagitan ng Kanyang mga rebelasyon, pangangalaga Niya bilang Panginoon at ipinagkakaloob Niya 
sa kanila ang kasiyahan. Pinagaganda Niya ang pananampalataya para sa kanila at kaya't ang tulong Niya na ito ay 
tinawag na ruh (literal na nangangahulugan ay "kaluluwa") dahil nagkakaroon ng buhay ang kanilang kalagayan bilang 
mananampalataya. Sila ay papapasukin niya sa mga hardin (ng Paraiso), sa tahanang doon mananatili ang mg— wala 
pang mata ang nakakakita nito, wala pang tainga ang nakaririnig at walang puso ng tao ang nakaramdam at nakaabot, na 
sa ilalim nito ay may mga ilog na dumadaloy bilang karagdagan sa kanilang kasiyahan at kaginhawaan upang 
manirahan dito magpakailanman, tuloy-tuloy na kasarapan at kasiyahan na walang tigil. Karagdagan pang gantimpala 
nasi Allah ay lubos na nalulugod sa kanila kaya't igagawad Niya sa kanila ang Kanyang kaluguran at sila rin ay 
nasisiyahan at nalulugod sa Kanya, nagpapasalamat at nagmamahal sila sa Kanyang pagbibiyaya at pagbibigay kahigitan 
sa kanila. Dahil nang mamuhi sa kanila ang kanilang mga kamag-anak at ka-tribo ay papalitan ito ni Allah ng Kanyang 
kaluguran para sa kanila at sila rin mismo ay masisiyahan sa mga gantimpala mula kay Allah, mga gantimpalang hindi 
masisira, hindi mawawala at hindi maiaalis sa kanila. Sila ang pangkat ni Allah, mga alipin ni Allah na nagtatangan ng 
karangalan mula sa Kanya, Kanyang mga kakampi at pinakamalalapit sa Kanya. Sila ang mga tagasuporta ni Allah sa 
Kanyang kalupaan, hindi ba't tunay na ang pangkat ni Allah ang matagumpay? Sila ang totoong nagtatamo ng 
kasiyahan at kapanatagan sa mundong ito at sa susunod na buhay. 

Sinoman ang tumupad saal-Baraa'ahay ipinabatid sa atin ni Allah ang kanyang matatamo, 

1. Kaganapan ng Eeman sa kanyang puso at katatagan niya dito "Isinulat ni Allah ang totoong 
pananampalataya sa kanilang mga puso" 

2. Pagbibigay tulong sa kanya ni Allah sa pamamagitan ng liwanag at gabay "pinatatag sila ng 
lakas" at pinangalanan pa niya ito bilang ruh dahil ito ang daan upang matamo ang mabuting 
buhay. Ang dalawang ito ay gantimpala dito sa dunya. 

3. Pagpasok sa Paraiso "Sila ay papapasukin niya sa mga hardin (ng Paraiso) na sa ilalaim nito ay 
may mga ilog na dumadaloy upang manirahan dito magpakailanman" 

4. Lugod sa kanila ng kanilang Panginoon/Lugod ng kanilang Panginoon para sa kanila 
(kaluwalhatian sa Kanya) "Si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila" at ito ay kabilang sa mga 
karagdagang kapanatagan at katiwasayan. 

5. Kaluguran din ng mga alipin sa kanilang Panginoon nang sila ay papasukin sa Paraiso at nang 
kanilang maranasan ang karangalan at kasarapan dito "at sila rin ay nasisiyahan sa Kanya" 

6. Pagbibigay karangalan ni Allah sa kanila sa pagapili/paghirang sa kanila bilang mga natatangi 
Niyang alipin at pangkat na matagumpay "Sila ang pangkat ni Allah, hindi ba't tunay na ang 
pangkat ni Allah ang matagumpay?" 

Sinabi ni Imam 'AbdurRahmaan bin Naasir as-Sa'di (kaawaan siya ni Allah) sa kanyang aklat na Tafseerul Kareemir- 
Rahmaan," At siya namang nag-aangkin na siya ay nananampalataya kay Allah at naniniwala sa Huling Araw at kasama 
nito ay mapagmahal siya sa mga kalaban ni Allah at nagmamahal sa sinomang tumalikod sa pananampalataya, ang 
kanyang pananampalataya ay pag-aangkin lamang at hindi makatotohanan. Dahil kinakailangan na sa bawat bagay 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA 


MODULE 5 


Page 3 


(na inaangkin) ay mayroong katibayan (mula sa mga gawain) na nagpapatotoo dito. Kaya't ang (simpleng) pag- 
aangkin ay hindi nagbibigay ng anumang pakinabang o pagpapatotoo sa nag-aangkin nito." 

Ang al-Walaa'u wal-Baraa' ay dakilang sandigan ng pananampalatayang Islam, sinabi ni Shaykhul-Islam Muhammad 
bin 'Abdul-Wahhab (kaawaan siya ni Allah) "Hindi magiging tuwid ang Islam ng isang tao kahit pa binukod-tangi na niya 
si Allah at iniwan na niya ang Shirk maliban na kalabanin din niya ang mga mushrikeen at ipakita sa kanila ang 
pagkalaban at pagkagalit." Ito ang tunay na kahulugan ng tawheed. Ito ang Islam na siyang (1) pagsuko kay Allah sa bisa 
ng Kanyang kaisahan, (2) pagtalima sa pamamagitan ng pagsunod at (3) kawalan ng kinalaman sa Shirk at sa mga 
gumagawa nito, sabi ni Shaykhul-Islam ibnu Taymiyyah (kaawaan siya ni Allah) "Ang "baraa'ah" (kawalan ng ugnayan) 
ay kabaligtaran ng "wilaayah" (pagiging malapit), ang ugat ng baraa'ah ay pagkamuhi at ang ugat ng wilaayah ay 
pagmamahal. Sa kadahilanan na ang kaganapan ng tawheed ay ang hindi siya magmahal liban na alang-alang kay 
Allah, at alang-alang kay Allah ay mahalin niya ang minamahal ni Allah. Magkagayon ay hindi siya nagmamahal liban 
na para kay Allah at hindi siya namumuhi liban na para kay Allah." 

Ang muslim ay nagmamahal sa minamahal ni Allah at nakikipaglaban sa kalaban ni Allah, kinamumuhian ni Allah ang 
kaafir, Kanyang sinabi 



"Tunay na hindi Niya minamahal ang mga kaafireen (hindi nananampalataya)" (Surah Ar-Rum 30:45) 


at ang kaafir ay kalaban ni Allah at ng mga mananampalataya, sinabi Niya (kaluwalhatian sa Kanya) 




"O kayong mga nananampalataya ! Hu wag ninyong ituring ang Aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang 
mga kaibigan, at nagpapakita kayo ng inyong pagkagiliw/pagmamahal sa kanila" (Surah Al-Mumtahanah 60:1) 


Ang al-Walaa' wal-Baraa' ay kakumpletuhan ng pagmamahal kay Allah, sinabi ni Shaykhul Islam ibnu Taymiyyah 
(kaawaan siya ni Allah) "Kabilang sa kakumpletuhan ng pagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo ay ang 
pagkamuhi sa sinomang kumakalaban kay Allah at sa Kanyang Sugo, at Jihad sa Kanyang landas" 


Kapag lumalakas ang pananampalataya sa puso ng isang alipin ay mas lumalakas ang pagkampi sa mga 
mananampalataya at kawalan ng koneksyon sa mga hindi nananampalataya, sinabi ni Shaykhul Islam (kaawaan siya ni 
Allah) "Kapag ang paniniwala, pagkilala at pagmamahal kay Allah at sa Kanyang Sugo ay lumalakas sa puso (ng 
isang mananampalataya), inoobliga nito ang pagkamuhi sa mga kalaban ni Allah". Kapag binalewala ng isang alipin 
ang usapin ng al-Walaa' wal-Baraa' ay nagiging karapatdapat sa kanya ang parusa, Kanyang sinabi 




"Hindi ituturing ng mga mananampalataya ang mga hindi nananampalataya bilang Awliyaa' (bilang kaibigan o 
minamahal) kaysa sa (kapwa) mananampalataya, sinoman ang gumawa ng gayon ay hindi kailanman 
tutulungan ni Allah sa anumang paraan..." (Surah Ali 'Imran 3:28) 


Sabi ni Shaykhul Islam (kaawaan siya ni Allah) "Ang pagmamahal ay kabilang sa mga gawain ng puso, tunay na ang 
pananampalataya kay Allah ay nangangahulugan ng pangagnilangan pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA 


MODULE 5 


Page 4 


Kanyang Sugo. Ito ang tumututol/humahadlang/kumukontra sa pagmamahal sa sinomang sumasalungat kay Allah 
at sa Kanyang Sugo. Anumang nagpapawala ng pananampalataya ay nangangahulugan ng kaparusahan dahil sa 
kawalan ng pananampalataya. " 


Ang pag-iwas sa mga mushrikeen sa pamamagitan ng katawan ay hindi sapat para matawag na ito ay al-Baraa' 
(kawalan ng ugnayan sa kanila), bagkus ay kasama dapat nito ang pagkamuhi sa pamamagitan ng puso. 

Kung ang mga kaafir ay obligadong kamuhian, gayundin ang mga faasiq (mga sumusuway mula sa mga muslim) 
ay kamumuhian ayon sa kanilang paglabag, at pagbibigyan din sila ng muwaalaat ayon sa kanilang Eemaan. Sabi ni 
Shaykhul Islam ibnu Taymiyyah (kaawaan siya ni Allah) "Ang obligado ay ang pakikipagmuwaalaat sa mga kakampi ni 
Allah mula sa mga muttaqeen (may takot kay Allah at masunurin sa Kanya) sa lahat ng paraan, pagkamuhi sa mga 
kuffaar at munaafiqeen sa lahat ng paraan, at ang faasiq ay pagkalooban ng muwaalaat ayon sa kanyang Eemaan at 
pagkalooban ng pagkamuhi at paglaban ayon sa kanyang paglabag." 


Obligado sa mananampalataya ang paglaban at pagkamuhi sa sinomang kumakalaban kay Allah at sa Kanyang 
Sugo, subalit hindi ito dapat maging balakid upang hindi siya mapayuhan at maanyayahan tungo sa katotohanan. Ang 
Mu'min ay nagmamahal sa mga kakampi ni Allah at nakikipagtulungan sa kanila sa anumang kabutihan. Siya ay 
namumuhi sa mga kalaban ni Allah, nagagalit sa kanilang paglabag at kinakalaban ang mali nilang paniniwala. Sinomang 
makipaglaban sa mga kinamumuhian ni Allah ay papalitan ito ng Allah ng higit na pagmamahal mula sa ibang nilalang. 
Nang nagdeklara si Ibrahim (suma kanya nawa ang kapayapaan) ng kawalan ng ugnayan mula sa kanyang ama at sa 
kanyang nasyon dahil sa kanilang Kufr (kawalan ng pananampalataya), ang kanyang mga mata ay ginawang panatag ni 
Allah sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng anak niyang si Ismaa'eel at pagkatapos ay si Ishaaq. Matapos ito ay wala 
ni isa man sa mga propetang dumating liban na ito ay nagmula sa kanyang lahi, Kanyang sinabi 


LLJ Li i>- O) aJ LLaj auI 0^2 Uj uLLi 

"Kaya't nang siya ay lumayo sa kanila at sa kanilang mga sinasamba maliban pa kay Allah, ay Aming ipinagkaloob sa 
kanya si Ishaaq at Ya'qoob, at ang bawat isa sa kanila ay Aming hinirang na propeta" (Surah Maryam 19:49) 


MATAPOS ANG MODULE NA ITO, DAPAT AY MAKAKAYA NG MAG-AARAL 
NA I PALI WAN AG ANG MGA USAPIN GAYA NG MGA SUMUSUNOD: 

1. Ano ang kahulugan ng Al-Walaa' wal-Baraa'? 

2. Ibigay ang mga gantimapalang matatamo ng isang taong nagmahal at 
namuhi alang-alang kay Allah. 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA 


MODULE 5 


Page 5 


3. Dahilan ba ang pagkamuhi sa mga kuffaar upang hindi na sila 
anyayahan tungo sa Islam? 


ANG TATLONG PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA 


MODULE 5 


Page 6 


